WikipediA 

Kialemani 


Kialemani (pia: Kijemmani cha Kialemani) ni 
kundi la lahaja za lugha ya Kijerumani 
zinazotumiwa na watu milioni 10 katika nchi 6: 
Ujemmani ya K usini -Magharibi, Uswisi , 
Austria, Ufaransa mashariki , Liechtenstein na 
Italia kaskazini . Katika Uswisi huitwa pia 
"Kijemmani cha Kiswisi" 

Hakuna tahajia inayokubaliwa jinsi ya 
kuiandika. 

Viungo vya nje 

■ makala za OLAC kuhusu Kialemani (htt 

p://w ww .language-archives.or g/ la n guag 



Maeneo yenye lahaja za Kialemani. 


e/gsw) 

lughaya Kialemani katika Glottolog (htt 
p://glottolog.org/resource/languoid/id/aleml243) 

http://www.ethnologue.com/language/gsw 


Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kialemani kama historia yake, uenezi 
au maendeleo yake? 

^ Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.org/w/index.php?stub&title=Kialema 

ni&action=edit) . 


Rudishwa kutoka " https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kialemani&oldid=1088037 " 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 5 Oktoba 2019, saa 13:59. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji . 































